DUWIOLDER 
ARGLWYDD 


Gan Wiliam Asſheton D. D. 


Wedi el eyheithu, er mwyn_y Cymru, |; 
Offeiriad o Eglwys Lloegr. «MY 


_ FR — — — o__ 


Fy gyſſylltwyd hefyd at y Llyfr yma( Gyn 
byrr 1 annog dynion yn fynychol 1 das 
byn Sacrament Swpper yr Arglwydd 
hefyd rhati Gweddiau 1'w harferu, $3 

Ac wedi Cymmuno, ) gan y Cyhenhs 

{ 


At fy anwy! Gydwhdwyr y Cymrs 
Y Cymru anwyl. 


4n ddacth y Lly'> yma yn Saeſnaco pyntaf i'wm 
Y /liww; Bernais yn ebrnydd, y bydden efe yn leſol 
fawn t chai, ped fae wedi et pyſieithu yn cich Iaith 
eich hun: A hyn am hannogodd t i'w gymery4 
mewn law, Ond yma y mae'n rhaid i mi eich 
rhVbuddio; Fod yy Awdwy ( medi armain e& Blzy- 
folion i'r Eplnys ) yn e« cyſarnyddo hwy pa fodd 
i ynddwyn eu hunain yno ar amſer genaſanaeth ; 
mers, pa brid i Eiedd, pa brid t ſefyll, ar cyſfelyb, * 
nd myft a ommeddais hynny : Canys bum mexn 
amrys Eolsyſydd yn.Gymru ; 4 owelais eich bod yn 
iawn arteru w hall Ceremonias yma. 2.1 hyn «4. 
wnaeth. i mi ( i wneuthyr y Llyfr o'r un faentioli ) v3 
hytrach oyſſylltu at naith yr Awdor, ( wn lle y of 
arnmydtiad uchod ) C 1 ] Ovneor bjrr #ch annogt $ 
dlerbyn yn fynvchol Sacrament Swpper w Aroly4d, 
dirgel Ymborth yr Fnaid. Ac ( 2) Koa Gmeliitus | 
in harfers On, Ar, 4c wedi Cymmiuno. Thartler.. 
nach yn divfal w yehvdeo ddatenn.a« wma: ac 0s 
gwelweh es bol menn mo1d yn » Bd wn iefs! # omn, 
yhomweh y (rog0ntant i Dian; On! rifgrcn wee 
3 Offfeirhidd yn eich gueddias : TI» Fin 5w w holl | 
wobr y mae Eich (ydaiaduy yn e1 ditigntl aw | 
ez been, 


DUWIOLZ- 


_(4) 
DUWIOLDER 


Am ddjdd yr Arg lnydd. 


MI3%3 y byddeu 1 chwi ychwaneg oamſfer, 
1'w dreuho yn eich duwiolder ncil Idol; 
Dymunaf arnoch godi cyn foreued ag y gellwch, 

n ol y cyflwr y bo eich Cyrph ynddo. Dywedaf 

yn, oblegid os byddwch yn flin yn ol y boen 
a gymeraloch y diwrnod or blaen, gellwch gyſgu 
ychydg hwy ar ddyd\d Sul y boreu, nac ar amſer- 
oedd cratll, Cz1ys gan fod y Sabboth yn ddydd 
' © Orphywyſdra cyſtal ag o Dduwiolder, diammey 
m ddyleu gwr da naccau iddo cf e1 hun a't weini- 
dogion, yr eſmwythaad y mae efe yn 1 roddt 
ww Q anfcahaid. 

Er hynny, pan ddeffrowch, derchefwch yn eb- 
rwydd eich calonnau at Dduw, a ſancteddiwch 
eich meddvhiau cyntaf mewn rhyw dduwiol fyr- 
rion Ochencidiau : Mewn ſanctaidd ryfeddiad, a 
diolchgar adnabvddiaeth o ddoethineb a daiont 
Dur, yn Creu'r Byd, ac yn Prynnu Dynol Rive; 
Yr byn y mae'n rhaid 1 chwi yn benditaddef 
eu cofto ar y dydd yma ; Gan ddywedyd, 


Gogoniant i Dduw Dad, yr hun a'm prnaeth 
rar koll fid. Wy 

Gogoniant i Dduw Fib, yr hnn a'm prynnodd 
#, a prob rhyw ddn. 

Goooniant i Dduw Thpryd glin, yy hnn fydd i'm 
fanftriddio 8, a holl etholedio beb! Dduw. S 


(5) ddj4d w Avreglzyad. 


Y Gozoned, lin, Fendivail Drindod, tri Pherſon, 
ac un Duw truyarha arihi wir bechadur, 


Tra y byddwch yn gwilco am danoch, derch- 
efwch eich Eneidtau yn y wytyrdodau hyn, 


Dyma'r D3d4d a #naeth vr Arzlmydd, gorfoleddan, 
a llazenychan ynddo. Pſalm. 118. 24. 

Crit a gyjtodayd odin rth y meirs, ac a wnavd yn 
flaen-ffrayth y rhai a hunaſant. Canys, gan jod mar- 
nolaech tray ddjn, truy ddjn, heſyd y mae adoyfodial 
y meirw. Oblegid, megis yn Adda y mae panh 
yn meirsw, felly hefyd ynGhrit y byaheir pant, 
x Cor. 15.20, 21, 22. 

1 Tr hnwn a neitidia ein Coryh gwael ni, fel y byddo © 
yn effehb ty Gorph gogoneddss ef, gn of y gailuop 

b- wetthrediad, tray yy hwn y dic9on efe ddaroliang 

h pob dim iddo et hun, Phil. 3. 21, 

4 

i! 


WT) Ww- 


= w 7 


0.5 a» ns 


Pan ddarffo 1 chwi vmwiſgo, ac y byddwch 
barod 1'ch detoſiwn, offtrymmwch eich Aberth 0 


; Foliant 1 Dduw yn y geirtau yma, neu'r cyftelyb. 

Py indiecdis fyddo dy Enw,O raſuſol DJluw, am 

dy holl drugareddau a roddaiſt 1 mi, er dydd 

fy nganedigaeth hyd y munudyn yma. Ynot ti, O 

Arglwydd, yr wyf yn byw, yn ſymmud ac yn 
"= bod. Tydi a'm gwnaethoſt trwy dy allu dy bun,pan 

oeddwn yn ddiddim. Tydi a'm prynaiſt trwy | 


farwolaeth dy anwyl fab, pan oeddwn yn waeth 
nz dim. 


Gweddi foreudl i ddjn ar ei ben ei hun. 


A3  Ecudig- 


(6) Durriolder an 

Bendigedig yn dragywydd fyddo dy Enw, ddar- 
fod ty ngent 10 fewndy gorlan briodol dy hun, yr 
Eglwys Griſtianogawl. LIe 1'm cyſſegrwyd yn 
gynnar 1 t1 trwy Fedydd; ac y bum hyd yn hyn 
gytrannog o'r hall gymmorthau Y iprydol hynny, 
a alleu fy nghynorthwyo 1 1 gwpllau'r Adduned 
a wnaethum 1 yno 1 ti. Ac er om gwirfodd neu 
_trwy elceulu{dra y torrais yr Adduned honno; 
\ Etto cymmaint yw dy ammynedd, fel 1m har- 
bedaiſt hyd yn hyn, ac a roddaift 1 mi ychwaneg 
O amler 1 cditarhau. s 
_ Dyras di,O Arglwydd, yn uniga'm hattaliodd 
1 oddiwrth y pechodau mwyaf, ac a'm gwrnaeth 1 
yn abl 1 wneuthur y daton leaf. Am y rhat hyn 
a phob rhyw fendithion Yfſprydol eralll, ty Enaid 
a tawryga'r Arglwydd, a chwbl ſydd ynot a fawl 
el Enw Sanctaidd ef. 

Yr wyt yn dy tohannu dt hefyd am yr amryw 
tendithion hynny oddiallan yr wyf yn eu mwyn- 
hau; megis Iechyd, Cyfneſyhiaid, Rhydd-did, 
 Ymborth, a Dillad: Y Cyfſurau yn eyſtal a'r 
angenrheiiau o'r bywyd hwn: Am fy amddi- 
fiynmad y Nos hon, oddivwrth Din a Lledrad, a 
phob rhyw ddigwyddiadau Fchryflon eraill. 

Bydded i'th drugareddau hyn, O Arglwydd, fy 
nhywys 1 1 Editeirwch ; a chamadha na bo 1 mt 
yn ung offrwm 1 ti ddiolch a mohant, ond trefnu 

efyd ty ymwareJdiad yn union, modd y gallwyf 
o'r diwedd weled Iechydwriacth Duw, trwy Ietu 
Grift fy unig Gyfryngwr a'm Dadleuwr ; Yr hwn 
a ddy{godd 1 m1 weddio, gan ddywedyd, 
Ein Tad yr han ws Nc, 


Gerd! 


hs bao = bt Y 


»- 


be 3 wo bu WH 1 


} 
(——_ 


lids y Avrgtaydd. (7) 


Wed: 1 chwi*fel hyn ddechreu ſanfteiddie y 
dydd yma ; chw1 a ellwch otalu, tcl y gwel- 
wch angenrhaid, am eich byineffuedd bydol. Fy 
all yr Hwſmon rodtd ct gacau, a gwelcd t64 e1 
anmteilwuid yn ddtogel, a bod tretu ar bob peth a 
berthyn uido. | 
Yn gwneuthur hyn, nid ydych yn halogi Sab- 
doth yr Arglwydd, tel y mae rhai pobi ofer-goelus 
vn meddwl ; ond yr ydych yn hytrach yn cauw:; 
y dydd yma yn ol arter y duwiolat or Iddewon. 
Canys fel hyn y mae ein Jachawdr bendigedig ya 
dywedyd ynghyich cadw y dydd Sabbeth. 


Aſſyn neu 5ch pa un 0 honoch a ſyrth # bull, ac yn 
ebrxydd ni's trnn ef allan ar y dzdd Sabbath? Luc.14.5. 


Ond, nid rhaid 1 mi eich cynghort chw1 yng- 
hylch etch rhydd-did Criftianogaw!, yr hwn vr 
ydych yn ddigon chwannog 1 gymeryd o honoch 
eich hunain. Myft a ddywedais 1 chw1 hyn ya 
hytrach modd y gallwn gymeryd achlyfſur oddi- 
ymma 1ch rhybuddio, Mae pan tyddech y 
rhodio eich caeau, y dylech gofio, mae dydd yr 
Arglwydd yw bwn; Dydd wedi ei eidduno 1 
waſanacth ef, ac wed} ei nenlltuo er lleſaad 1 
eneidiau chw1i. Ac am hynny gweddus yw 1 chwn 
tra byddech yn rhodto, alw 1'ch cof y petnau 
ddigwyddaſent yr wythnos o'r blaen. 

Cofiwch pa beth a wnaethoch. Pa fodd y darſu 
chni ymddzyn eich hunain tu ac at Dds#, a thu ac 
eich cymydogion. Pa drugareddau nes farnedigatthe 
odedig A Sdignpidaſent i chns ; ar offehb, 

+ 


($8) Dumiolder ans 


_ Ynol y meddyliau duwiol yma, gan ddychwel 
ich ty, gweddnwvch drachefn : Gan rodd1 diolch 
am y trugareddau a dderbyniaſoch, a chan ddar- 
oltwng eich Enaid am y pechodau a wnaethoch, a 
chan ofyn maddeuant yn daer am danynt. 

. Yr hyn ddaroſtyngiad ac edifeirwch ydynt 
mewn moe:1d enwedigol yn argenrhaid cyn 1 nt 
ddyto.l 1'r gynnulleidfa; am yr achos yma, Az 
wrendy Duw ar bechaduriaid ; Set, y rhai 1ydd a'u 
Hawn fryd ar barhau mewn drygiom. Ac y rhat 
n! wellhant ac ni adnewyddant eu bucheddau a 
feddylir yn ddiammen eu bod yn parhau felly.- 

Ein dyledſwydd ni yw gan hynny, cyn 1 n1 fet- 
1dio myned i'r gynnulleidfa, i ddiles ein pechodav 
rny Edifeirnch. A chyda'r Prophwyd Moſes, i 
lynnu ein Eſgidian, cyn i ni ſathru ar dir ſanttaidd. 

Hyn yn wir a ddylid ei wneuthyr bob dydd. 
Ind gan eich bo.1o herwydd eich bytneſſoedd by- 
lol, yn rhy chwannog 1 eſceuluſo yr edifeirwch 
7ma ar ddyddiau yr wythnos; etto n1 GN oedi 
;wneuthyr 1 fynu y diffyg yma ar ddydd yr Argl- 

fy oamſer:gan weddio tel hyn, 


— 


GWEDDIAU. 


pw Dduw, ir hwn y mae pob calon 
, yn agored, a phob _ yn gydnabyddus, 
c oddiwrth yr hwn md oes dim dirgel yn gudd- 


vydd,pan gaftech 


—_— 


:dig : glanha feddyliau fy nghalon trwy Y ipryd- 
;haeth dy lan Yipryd, er mwyn Icſu Grift fy 
\rglwydd. Amen. 


Holl- 


+a B ,, FF "x Y WW Y Woe OR EF IS Ei 


ddzdd yr Arglnydd. (9) 


Oll-alluog a thragywydd-1 Dduw, yr hwn 

m chathei ddim ar a wuaetholt, ac a taddeut 
bechodau pawb y 1y edifeiriol; cre a gwna ynof 
newydd a dryllicdig galon; fel y b» 1 mt gan 
ddyledus ddolurio am fy mlicchodau, a chytaddef 
fy nhruent, allu caffael gennt, Dduw yr h«ll 
drug. redd, gwbl faddeuant a gollyngdod, trwy 
Teiu Grilt ty Arglwydd. Amen. 


Oll-alluog DJuw, Tad em Harglwydd Ie{t 
1 Griſt, gewneuthurwr pub dim, barnwr pub 
dyn; Yr wyt yn cydnabod ac yn ymofidio dros 
ty amryw bechodau ac anwiredd, y rhat o aam.er 
1 amlſer, yn orthrwm a wnaethym, ar feddwl, 
gair, a gweithred, yn erbyn dy dduwiol fawredd. 
Mears y rian arall o'm bywyd, pan wnaethym 
fel hyn ac tel hyn ( yma a{rodduch eich pechodaw 
maya: Felly yn enwedigol yr wythnos ddiweddaf 
( yma hennch yr hull bechodax a ellnch chni gofio er 
y Sal o'r blaen ) gan annog yn gy fiawnat dy ddi- 
gotuint a'th tar 1m herbyn. Yr wyf yn ddaitntol 
yn edifarhau, ac yn ddrwg gan fy nghalon dros 
p] ngam-wetthredoedd hyn. O na cherydda fi yn 
id 


hdiawgrwydd, ac na choſpa fh yn dy lid. Na 
1 un o'm pechogdau godi yn fy erbyn yn y byd 
_ 1m cywilyddio, nac yn y byd a ddaw 1m 
arnu. Ond trugarba wrthit, O Arglwydd tru- 
garha wrthif. Er mewn Ictu Griſt fy unig eir- 
tolwr a'm Cytryngwr, maddeut m1 yr hyn oll a 
acth heibio. Ac am yr amſer a ddel yr wyf yn 
profteſſu yn dy wydd di ; Fy med y dydd heddyw 
yo 


( 10) Duridder am 


= offrymmu fy bun yn hollawl 1 ti; mewn 
lawn tryd ar ymadel a'm holl ftyrdd pechadurus, 
ac Vn amcanu yn hoHlawl byth 1th ddigio mwyach. 

Ond gan ? gwyddott ty niflygiadau, ac nad yw 


fy nawcndi 


guddicdig rhagot ; dymunat arnat, 


O Arglwydd, ddangos dy nerth yn fy ngwendid, 
a chrytthau fy enaid clywtus yn fy nuwiol fwriad, 

Canys, oh, mid allat o honof ty hun woeuthyr 
dim daioni; nid cymmaint a meddwl un meddw] 
da: Ond trwy dy ras di yn fy nghynorthwyo, 
gallaf wneuthyr pob peth. Bendigedig tyddo dy 


enw 


yn dragywydd am dy raſtawn addewid 


hwnaw, Y rhoddi dy ink. vp glan rt fawl a 
ſ,y 


gofynnant. Wele, Arglwyd 


ebg, 


O cyfl ; | 
Carvatta 1 mt y Yipryd glan hwnnw yr wi yn 
grveddio am 1:4 


A r wyt yn oltyng- 
yr wyf o ddifrif yn gotyn dy lan Ylpryd. 
awna yn awr dy rallon addewid 1 mi. O 


no, 1 buro fy natur llygredig; 1 


gryfhiu fy nzwendid ; 1m cyſſuro mewn trall- 
ol-u; 1m cynnal mewn gorthrymderau ; 1m 
 cymmorth mewn profedigaethau ; ac 1'm cynnor- 
thwyo yn fy holl dlyled{iwydd; yn enwedig yn 
nyled{wydlmu y dydd fancterddiol. yma. Mold 
y gallwyf byth o hyn allan dy waſanaethu ath 
toddhau di, trwy fyw yn fobr, yn gyhhawn, ac 
yn dduwiol, yn y byd ſydd yr awrhon. I Og- 
oniant dy SinRaidd Enw trwy Icſu Grift fy 
Arglwydd. Amen. 


H 


&th 


III-alluog Dluw, Tad ein Harglwydd Teſu 
Griſt, yr hwn mid wyt yn deiſyf marwol- 
pechadur, Eithr ya bhyirach yachwelyd 

9 


Uo! pP<—_ SW W— Yy 


Cam & i £5 A IEA ac ©. ava 


OO alc 


ddzdd yr Avrelnydd. (11). 
© honaw oddiwrth et anwiredd, a byw, ac a add- 
ewaift taddeu y rha1 olf tydd wir editentol, ac yn | 
diiftuant yn credu dy Sanctaidd Etengyl! di ; myfa 
2 attolygat 1 ti o'th fawr drugaredd gamattau 4 | 
mi wir Edifeirwch, 2th Yſpryd glan, fel y byddo | 
bodton genmt y pethau vr wyf y wm hyn vn el | 
wneuthyr, 2 bod y ran arall &'m bywyd rhag- | 
Waw yn bur, ac yn ſanctetJdiol, tel y delwyt of 
dnvedd 1th Hawenydd tragywyddol, twy Iciu | 
Gritt fy Aoghowd Amen. 


() Arglwydd, maddea gyfeiliorm ac oerder yr. 
erfymon hyn, a gwna a mi nid yn ol ty 
ngweddizu a'm hagddedigacthau, Enhr yn ol fy 
angenrherdiau 1, ath ddirtaws drugareddau dy 
hun yn Griſt Iefu, yn Enw ac ynreemiau bendig- 
edig pa tin y terfynat ty amiuherftath weddiau 
hyn, gan ddywedyd, 

Ein Tad yr hun wyt &c. 


——_—_/l A 


Grwedt 1 chw1 orphen fel hyn eich gweddiauſ 
neillduol, Galwed Gur y Ty et deulu ynghyd, of 
unfryd 1 ofyn gan Dduw e ras at gymmorth yn 
yr Addoliad cyfiredin, yn y wedd: yma, neu'r 
cftelyb, 


[ 


: 
: 


| 

Gmedds forewo! i Deuls, | 
Sanctaidd Arglwydd Dduw galluog, yng 
wydd pa un y rae pob glin yn plygu, ac 

ba un y mae pob Creadur yn y Net a' ddaiar 
yt 


(C12) Dunialder am 


yn ymoſtwng, ac yn ufuddhau. Wele yma Gre- 
aduriaid gwael, euog, yn oltyngedig yn ymoltwug 
© flien dy Orieddta; yn addoh dy tawredd; yn 
rhyteddu ar dy ddaioniz ac yn dymuno dun 
ychwaneg, ond yn ffyddlon 1'th watanaethu d1 


wyt Sanctaidd ; tydi yn umg wyt Arglwydd ; A 
Gogomant fyddo 1 ti, O Arglwydd goruci at. 
Moliinnus tyddo dy Enw, O Arglwydd, 0 
godiad haul hyd ct tachludiad. Tydi yw ein Duw, 
 nym a dlolchwniti; Iyd! yw era Duw, nyn 
a'th clodtorwn. Ny a orweddatom, ac a gyicat- 
em, ac a gytodaſom eilwaith, canys yr Arglwydd 
a'n cynhahoJld. Tydi a oleuniſt ein Hygaid, tel 
; na hanatom yn marwolaeth. Tydi a'n gwareda1ft 
| oddiwrth ddychryn y nos,ac oddiwrth y drvg lydd 
yn rhodio yn y tywyllwch. Oldiwrih Dan, a lled- 
rad, a phob nw ecliry{ſlon ddigwyddiadau eraill. 
Yr wyt vn adnewyddu dy drugareddau 1 m bob 
boreu ; ac a roddaiſt 1 ni un dyd-1 ychwaneg, ie dy 
_ddyd.l dy hun, 1th waſanaethu d1 ac 1 alw ar 
dy Emvw. 

Yr ym yn gorfoleddu yn y gwynfydedig rydd- 
did yr wyt yn awr yn gamattau 1 m, 1 nelliduo 
ein mediylau oddiwrth drafferthion , byd, 1 

 edrych 1 fynu attati em gwneuthurwr. I addoli 
2 moliannu dy dragywyddol allu, doethineb, a 
daoni. I gydnabod ein hyder arnat. Ac 1 roddt 
parch 1 ti. O gad 1th Ras atth lan Yipryd ein 
cyfarwyddo a'n cymmorth yn yr holl ddyled- 
Swydd:u hynny yr ym rwymedig i'w cyflawni. 

' Bendittia dy Weuudog yr hwn a ofodaiſt 
= arnoumn 


boll ddyddiau cin bywyd; Canys tydi yn umg 


_ Q,— = Ma uEeafo 


a -> Da «a « —_— «4c PI OY a *& 


Oo pr X14 oo tou ads ww 


aw ae 


ans FE _ mw wn +7 


AS. ele & dr med nd BS 4. _ASESD_@< WFP 


— WWF -W7 


LM 


w—_— ooyy- 


ddzdd yr Arolnydd. (13) 


2rnom 1 weint mewn pethau ſantteiddiol, 1 weddio 
trolom, 1n haddyiſcu, ac 1 nilied ar ein Eneidiau 
ni. Par 1 fod cf yn ddyſgedie, vn ddiwyd, yn 
dduw1ol, ac yn rhoddt1 efampl da ini. Gwiled 
arno ef e1 bun, a1 athrawiaeth, fel wrth hynny 
y dichon ete wared & hun, 2'r fawl a wrandas 
want arno. 

Atteb, O Dduw, yn raſuſol yr Eirch bynny 2 
roddir 1 fynu y dydd Inwn dros dy bobl .A chan- 
jadÞa 1'r addyſc bhwniw a roddir 11, weithredu 
felly arnom, modd y byddem mewn rhyw fodd : 
neu 1 gilydd yn well erddo. Fel wrth fod nid .; 
yn unig yn wrandawyr, ond yn wrerthurwyr, * 
v Gair, v byddem yn fendigedig; Trwy Ieſu 
Griſt : Yn emv a cenmau pa un v terfrown ein 
ammerffaith weddiau hyn, gan ddywedyd. 


Ein Tid yr hwn nit &c. 


| nk byn y mae yn debyg y bydd y Clo» 
chau yn cich galw i'r Eglwys: Ar ba rat y 
dylech ddyfal ymwrando,megis ar alwad Duw gan 
gydnabod mac'r Arglwydd & hun 1ydd yn eich 
gwahodd iw gvfarfod ef yn et Deml {anCtaidd, 

A dymunaf arnoch drefum eich byſnefloedd 
felly, fel y deloch ir Eglwys ar ddechreu'r gwa= 
{fanaeth : Gan wneuthyr cydwybod © fod yno ar 
ddechreu y gweddiau, cyſtal ar Bregeth. 

Ac yma y cymerat gennad 1 ddywedyd 1 chw1, 


| fod Haweroedd i'm gwybodacth i, vn feius jawn 


yn hyn © beth: Yr wyf yu ofni fod y fath hyn- 
ny yn bodloni eu hunain, cu bed lwvy yn Nwyr 
gyflawi 


(14) Dumiolder am 
grin ewiſameth y dydd4 hwn, os deuant i'e 
Eztwy3, on4 erbyn dechreu'r Bregeth. 

Yn awr, 1 umawni y cam-gymeria& ym2: 

dymunaF arnoch yſtyrio, Eich bod yn dyfod i Dy 
Daw, md 1 wrand9 pregethau yn unig; ond 
achos nennaf eich ayfotiad yno,. YW, 1 addoly 
e:ch Grwneuthurwr, 1'w berchy, ac 1'w waſanaethu 
ef. Fe! y m»e cyngor ein Heglwys nt o flaen y 
gwitameth beunyJliot yn dingos 1 chwi. Yno 
1ch dygir ar g9*, fol p:dwar achos, pa ham yr 
Ym yn ymgyanull ac yn cyd-2yfartod yn Nhy 
Duw. (1) 1dalndiolch am yr aml ddaioni a 
dicrbyniaſom ar «&@ law ef. (2) 1 ddatcanet 
h1ed leliccaf fohant. 3 » I wranlo & Sancteidd- 
at a'r ef, (4) Ierchi y cyfryw beth ac a 
fyddo cymmwys ac angenrheidiot yn gyſtal ar 
les y Corph a'r Enard. ; 
Yn byn y gwelwch ; mae, pe 1 wrando Gair 
Duw, fyddeu yn unig 1 wrando y Bregeth C yr 
hyn n'd yw; Canys y Pſalmas, yr Hwnnau, y 
Llithoed1, yr Erifol, a'r Efen:yl, y that hyn yn 
ung ydynt Air Duw, On: am y Bregeth mid 
"$w JJ1m amgen nag Yſpyſiad o Air Duw, gyda 
evyngorion ac argyocddiadau, wedi eu _tylfaenu 
arno,) On, med:laf, pe 1 wrando Gar Duw 
fyddeu yn unig 1 wrando y Bregeth ; etto yr hwn 
ſydd vn bretennal yn umg ar y Bregeth,. y mae 
yn Efcculuto tri rhan mewn pedwat 01 d{yled- 
ſwrdd, tt, Gmweldi, AMoliant, a Diolch. 

Deuwch, meddaf, gan hvnoy ar ddechren y 
Cwaſrnacth, A dygwch eich Teuli, a phawh 
yn perthyn 1 chi), geda chwi: Ned vn ung ench 

| plant, 


ddydd yr Arelnydd, (15 % 


plant, y rhai ſydd mewn oedran a ſynnwyr, ond | 
y that 1evengat hefyd ; yn enwedig os bydd g-n- 


by ddynt gymimannt Oo SYNNWYT, ag, 1 ymddwyn oa | 
y hunain yn weddus, ac yn ddiſtaw, heb aflonyddu 
5 y gynnulleidfa 

w Canys, er nid ydynt yn deall yr hyn a ddy- 


wedir, neu a wnehr ; Etto y mae en prelennoldeb 
y bwy yn Nhy Duw yn hyfryd 1ddo. 


" Myf zch dygais erbyn hyn 1'r Eglhwys : I ba 

4 le Ewch 1 mewn trwy Batch, ac ag iſlcl galon, 

$A a lleterydd oftyngedig, dywedwch, 

el In amlder dy drugared1 y devaf ith D3, ac yn dy* 


1- eſn jr addolaf tu a'th Deml Santtaidd. Pial. 5, 7. 

R _—— EST - 
at Gwelt dyfod 1'ch maingc, yn ebrwydd ym- 
eftyngwch clch hun o flaen mawrhyd} Duw, a 
dymunwch gacl & rafulol gymmorth, a't dder- 
bymad o honoch eich tun ac eraill, yn yr holl 
didyledfwyldau hynny yr ydych ar fedr eu1 
cyflawui ; gan ddywedyd, 


Gredii nealld:t y= v» Felnys. 
” WI 


| 
Arclwydd, yt wyh trofof ff hun, a'r holl' 
grnmuledta ya yu oftyngedig yr erfyn; 
dy lan Yipryd, : grnorthwyo en gwendid y! 
privd hbyn; ac 10gwyddo en calonnau r dduw- 


\y 1older ; mold y byducy cin gqweddiau 2'n diolch-) 
04 1adau yn Emo ya cy olirg d!, trwy Jefu 
x EZ . of | 2 2 | 
Wo arllt c1n Hurglyryud efmven,. 

- ; Denilige) 
nts — 


a 


C16) Dunioller ans 
Pfndiects Arglwydd, yr hwn a beraiſt fod 

yr holl vicrythur lan yn fſcrifennedig er 
mwyn en athrawieth a'n addyſc m; camadha 
ar 1 m mewn cyfryw fo 11 eu gwrando, eu dar- 
Ilain, eu chwi'ho, a'u dyſcu, ac 1n mewn eu 
mwvnhau, fel y callom trwy ammynedd a 
chvſſur dy gvſſegredig air, gofleidio ac ymgynnal 
wrth dy fenlizaud obaith y fuchedd dragywyddol, 
yr hon a roddaiſt 1 mi, drwy ein Iachawdwr 
1-1 Griſt. Amen. 


Y * byddwch vn yr Eglwys o flaen yr Offeiriad 
| (yr hyn {yd wedus rawn, ac yr wyf o 
daifrif yn dymuno hynny oddiarnoch ) darllen- 
' nwch y $4 neu y 122 Pſalm, neu y ddwy os 
' cewch ennyd : neu ryw ran arall o'r Yſcrythur 
lan, nes i'r Offeiriad ddechreu v gwaſanaeth, 
Ond ar yr amſer hwnnw, rhowch heibio eich 
holl feddylimu, a'ch duwiolder nerllduol, ac ym- 
rowch trwy barch a llawn fryd 1 gyduno yn y 
_gwaſanaeth cyffredin ; a pharhewch felly nes 
darllen y fendith. 


| Tn ol y Fendith ; dywedneh, 
| BB ondinndie fyd.lo dy Enw mwwvr a gogone- 


ddus, O Arglwydd ein Duw, am yr achlyſur 

' Yma1 wrando dy Air d1; 1th foliannu am dy 

\\Arugareddan, ac i wneuthyr ein anghenion 

Na gydnabydJus i ti, trwy hacddedigacthau en 
WErchiwdwr Jeſu Griſt. Armen. | 

Yn 


| 


ha Gwedi dyfod i'ch Tai, gan fyned i'ch Yſtafell, | 
To gweddiwch fel hyn. 
eu _ — 
a 
al Greddi ferr partref, gnedi dyſod o'r 
l, Ezlnys; cyn Ciniaw. 
1 ; ah 

Opoaeae fyddo 1 ti, O Arglwydd Dduw 
= [ galluog : Gogoniant fyddo 1 ti, yr hwn a ad- 
4 ewailt 1 mi ddyf2d o'th flacn v dydd heddyw. 
O O pe gallon aros fel hyn yn INhi'r Arzlzydd hill 
- diyddiau fy Einioes, i weled glendid yr Avglnydd, 
$ ac i ymofyn yn ei Deml ef. 7 
r Argelwydd maddeu fy holl ddiffygiadau yr 


ddzdd yr Arolnyd4 (15) 
: Yn 6l hyn, gan godi yn barchedig oddiar 
ech gliniau Ewch allan o'r Eglwys. 


dy waſanaeth di y dydd hwn: cyfailiorny 
ac oerder fy neweddiau a'm diolchiadau; Fr 
mwyn fy mendigedig Iachawdwr trugrahi wrthif, 
Amen. 

Arglwydd, gwna fi. yn wneuthurwr dy Air, 
ac nid yn wrandawr yn umyg rhag 1 mt dwylla 
fy Enaid fy hun. 


In ol Ciniaw ench eilwaith ich yhaſell, 4 
pharhench eich Gaeddias fel hyn. 


| 


Gneddi yn ol Ciniap. 


Endigedig fyddo dy Enw, O Did trugaredd, 
am dy anfeidrol gariad ymrhynnedigaeth y 
yd trwy en ny u , am y 
Mocuen 


| 
: 
: 
» 


© 


(13) Dimiolder - am 


moddion © Ris, ac am Obaith Gogoniant, 

Yr wyf yn dy fendithio, O Dduw, dda 
fy neyſiegra yn gynnar 1th waſanaeth d1 
trwy Fedydd ; pan 1m gwracthwyd yn Aefod 
o Griſt, yn Blentyn 1 Dduw, ac yn Etitedd 
Teyrnas Net. ; 

Ond myftt a ddiyſtyrars ac a ddirmyears yr 
holl fendithon' hynny. Arglwydd, trugarh3 
wrthif, a maddeu t mt fy mhechod, - canys 
mar yw. | 

Ac mewn hyder ar dy raſlawn ddaioni di, 
yr wyf yma o Eigion fy nghalonyn aduexyddu, 
O fy Nuw, yr adduned honno, yr hon a dorrais 
1 cyn fynyched,. | 


Yr wyf yn ymwrthod a Diafol a'i holt 

weitkredoedd, rhodres a gorwazedd y Byd an« 
wir hvn, a holl bechadurus chwintau'r cnawd. 
Yr wyf yn credu holl byngciau ftydd Grift. 
Ac myfi a gadwaf wynfydedig ewyllys Duw 
a'1 Orchymmynion, ac a rhodtat ynddyut holl 
ddydutiu fy mnywyd. 


Hyn oll, O fy Nunw, yr wyf yn rhwymedig 

y ercdu ac 1 wneuthyr; a thrwy dy nerth d: 
felly y gwnaf, Ac yr wyf yn mawr ddiolch 
1ti, O Dal nefol, yr bwn a'm galwaiſt 1'r Tech- 
ydwriaeth hyn, trwy Ieſu Griſt fy unig Tich- 
, awdwr. Ac yr wyt yn attolwg 1 tt, O Dduw, 
' roddi 1 mi dy Rad, modd y g llwyt aros yaddo 
\ holl ddyddiau ty Eimors. Ame”, i 
| r 


11341 y Avrglaydd. (19) 


Ma rhaid 1 chwt vn ofilus alw ar gof y 
Bregeth; ac atgoftu y Cyngorion da a 
od | rododd y Pregethwr 1 cluvi. Ar ail-adroddiad 
dd | ymia o Bregethau yr wyf yn ddifrifol yn orch- 
ymmyn 1 clwt; canys heb y myfyrdod yma, 
yr { Fy tydd y Breacth yn diliftrwyth. 
hz Ac 0s byJd yr amfer yn camadhan, rhw'd x 
ys chwi dd:rilen hetyd rhyw ran o'r Yicrythur lan; 
Yr hyn ddarllcnmad or Y icrythyrau Sanctudd 
dr, | fydd raid 1 chwi yn ofalus ei arferu ; canys 
uy p»>bl ſy.1l yn poem ac yn gweithio 1 ynivll ew 
11S bara beunyddol, [| er mwyn pa rat a cyticithas 
Ly llyſr hwn ] nid ydynt yn cael amfer 1 dlar- 
Hen ar ddydau'r wythnos. 


lt Fel hyn y mac'n rhaid 1 chwi dreulio eich 
Ne amſer, nes 1ch gelwir i'r Eglwys etlwaith yme 
d. mha 18 y mae'n rhaid 1 chwi arferu yr un Barch 
R. 2'r Duwiolcr, ac a ddarfu 1 chwi yy boreu. 


w Gwedi dvchwelyd 1ch tai, nallduwch eick 
JW hunain i Weddio { megis cyn, ac yn ol Ciniaw* 

a threuliwch y rhan arall o'r Dydd, yn Darllen 
yn Gweddio, yn athrawu cich Plant ach Gweim 
[4 dogion, yn ymweled ar claf, yn gwneuthyr * 
J: fynu Cwerylon ac Ymrannadau rhwng Cym 
h mydogion, gyda dyledtwyddau Crifttanogaw 
1 eraill. 


1- Ac os bydUwch fel hyn yn cfalus yn nogral 
A anacth Duw : ac fel byn yn gydwyoolo! y: 
© cadw y Sabboth yma ar y ddatar ; trwy Ora 

eare:ld Duw cewch gadw S$1bboth trzgy wyd is 


yn y Nctoedd, 


B 2 T 


85, 


(20) Duniolder am 
Tu ar bwyr, galwed Gzr y ty ei Deulu yng- 


hyd, a darllenned rhyw ran or Ylcrythyr lang 


yn enwedig y Teſtament newydd, yno caned 
Palm, ac yn vl hynny gweddied yn y geiriats 
yma, neu'r cyffelyb. 


— 
ts, A 


Gneddi Brydnhannol # Del. 


Sanctadd Arglhwydd Dduvw galluog; yng- 
wydd pa un y mae pob el'n yn plygu, ac 
1 ba un y mae pob Creadur yn y Net ar ddaiur 
yn ymoltwng, ac yn utuddhau. We'e ymma 
greaduriaid gwael, Egwan, Euor, yn oltyngedig 
. yn ymoſiwng o flaen dy orſed ifa; yn addoh 
dy tawredd, yn rhyfeddu ar dy ddatom, ac yr 
dymuno dim ychwaneg ond yn ftyddlon 1th 
waſanacthu di holl dlyddiau ein bywyd ; Canys 
tydi yn unig wyt Sanctaidd ; tyd! yn umg wyt 
Arglwydd; A Gogomant tyddo 1 tt, O Arghvydd 
Goruchaf, | 
Mohannus fyddo dy Enw, O Arglwydd, o 
godiad Haul hyd e fachludiad. Tydi yw en 
Durw, ny a ddiolchwn 1 tis TyJdi yw ein 
Durvy, nyn! a'th clodtorwn. Bendigedtg fyddo dy 
Enw, ddarfod it' ein gwneuthys yn greaduriaid 
rheſymmol 5 yn gallu dy adnabod di, ac yn 
' gallu dy fwynhau di. 
| Ond bendigedig fyddo dy Enw yn dragys 
wrdd cirx bod yn Griftianogion ; ddartod ein 
£yffcoru 1 tt trvwy Fedydd ; ac 'y buom byd 
yi 


&s .<& — 


fn dre , A {6 @ _ Om as 


ddjdd yy» Arglaydd. (21) 


yn hin gytrannogion o'r holl gymmorthau 
tiprydol hynny a alku ein cynnorthwyo 2 


ng gwplhaur Adduned a wnaethom mi yno 1 ti. 
d | Achan cit bud yn rhy chwannog i Iwytho eit: 
u | calonnau a gotalon y bywyd hn ; molianus 

tyddo dy Enw, ddartod 1 ti orchymmyn 1 nt 
$ neillduo un Dydl mewn Suth ; 1 ro! kabio 


ein holl teddyliau a'n bytneſoedd bydol ; 1 yſt- 

yrio Iragywyddoldeb z ac 1 ofalu am ein Enad» 

Iau. Yr ym yn diolch 1 tt am yr achlytur 
- | gewynfydebrg a roddart 1 m1 y Dydd wn 1 ym- | 
c | gyt-rtol yn dy Dy &t. Atteb yn rafuſol yr | 
ir | Eirch hynny a rodlwyd 1 tyuu dros dy bobl, 
2 | Achamadhair adJyic a roddwyd 1 m wenthredu 
& felly arnom, mold y byddem mewn rlyw fodd 
h | meurgilydd well erddo. Fel wrth fod md yn 
ung yn wrandawyr, ond yn wneuthurwyr y 


h Gair y byddem yn ddedwydi. ; 
'; Ac yr ym yn chwennych, ti a wyddoſt, 
't | dom pob Dyn. Yr ym yn dymuno yn bennat 
d | dy DrugaredJau tu ac at y Teyrnafoedd yma, 
ymmha ra yr ym yn byw. Arglwydd, cadw 
o | ac amddiffyn y Brenin, a ſiccrha ct Deyrn4der 
n | ef mewn Cyftawnder : fel y gwelom fawer 
n | © ddyddiau gwynfydedig tan et Reolah ef. 
y | Bendithia pob gradd o dlymon yn em plith, yn 
& | yr Eglwys, ac yn y Deyrnas : Fal y callo p3b 
n {| uno honynt yn gywir ac yn umawn golf dryg: 


ion a phechod, a maentumio dy wir grefydd di, 
re | 2 thinwedd dda. 
n Bendithia ein hol! Geraint a'n Cyfeillo 
d B 3 


(22) Dunidlder am ddjdd yy Arglmydd. k . 


Y ſaw! a wmethont ddaioni i ni, Arglwydda 
gobrwya hwynt., Y fawl a wnaethont, neu a” 
chwennychztant niwed 1 m, O Dal maddeu 
xKidynt. Bydded dy Fendith ar y Teulu yma, a 
phawb a berthynnent 1 mi, y nos hon. Cadw mt 
rhag Tan a Lledrad, a phob rhyw ddigwydd- 
3adau echryſlon 'eraill. Caniadha 1 m gulg ef- 
amwyth a chymmedrol, y cyfryw ac a'n cymbwyſa 
m1 1 ddylediwyddaur Dydd tyn canlyn. Fal 
;yn.ol yr ychydig ddyddiau a'r nofweithnau ſydd 
3 11 1 treutio yn y Byd hwn, y gallom ddytod 
3th Orphywysta dragywyddol, gyda Chriſt 
Fen. Yn Enw ac ynGeiriau pa un y Gweddiwn 
+ mmbellach, gan ddywedyd, 


Ein Tad yr han nyt, &c. 


(23) 


—_— 


— A 


4.4 


CYNGOR bjrr 1 annog dymen yn fynychol 
1 dderbyn Sacrament Swpper yr Arglwydd. 
Hetvd rha1 Gweddiau 1'w batteru, Cyn, Ar, 
a Chwedr Cymmuno. 


Tr CING OR. 


| An 1h rhybuddir, gan eich Offerriad, mas 
{k ary dydd, ar dy y minittrir 1 bawb ffydd- 
| lon a detolionol, tragyſlurus Sacrament Corpl 
a Gwacl Crift. Yityriwch ynoch eich hunain, 
cyn dviod yr amicr ; ddartod eich gwahodd 
1 ddytol, md yn umg 1 brefennoldeb, ond at 
ferdd Duw ; 1 fold yn un o wanoddedigion 
Arelwydd yr holl Fyd. Pa fath.Gariad yw hbwre 
a Eglurhaold y Netoedd 1 ni 2 Pwy all ymattal 
oddiwrth ddigrau o ofhd a thriitwch, 1 feddwt 
2m & anmolchgarwch © hun; ac oddrerth ddag- 
rau 0 lawenydd, 1 feddwl am ryfeddol fwynder 
yr Arglwydd 2 A elhvch chwt edrych arno cf 
yr hwn a wahanwyd dros eich pechod3u clwi, 
ac heb wylo a thrittzav 2 A ellwch chw1 weled 
& archollion gwaedlyd ef, ac hcb ofidio £ Di- 
ammeu, md all calon un dyn fod mor galed. 
Ac etto pan yityriwch, mac trwy y filangcllau 
bynny ich iacheir chwi ; ddarfoil 1 Grift eich 
& | golchi chwy oddizwerth etch pechodau yn © waed 
& hun ; ac y dichon Enadiau y ffydyion gym-. 
| B ; eryd 


(24) Cyngor 

eryd noddfa yn ei friwiau ef, a bod yn ddifraw 
ac yn ddiogel ; md cllwch la na gorfoleddu 
yn yr Arglwydd, a Nawenychu yn et Iechyd» 
wriaeth ct. ; 


Criſt, i ddangos 1 fawr Gariad bn ag ation, 
a roddodd 1m o1 Fara et hun, ac 01 Gwppan 


anegis yn Fara, a1 Waed & hun megis yn Win, 
er inaeth 1n Eneidiau, 


, Yſtyrwch gan hynny yY gofal mawr a 
' ddangotodd Criſt tu ag attoch, yn ordeimo y 
| Sacrament ymma, ac yn e r.dd1 1 chw1 bech- 
aduriaid truain: Yn wir, yr oedd hyn yn 
' Gariad pur; gan nad ellid roddi dim mwy 
' Thagorol, a mwy gwerthtawr. Ac yn awr a 
. geift chwantau'r Byd fod yn twy yn eich calon- 
| nau na chariad 1r Arglwydd ? A geift am- 
| ſerol blefſerau pechod foddi y coffadwriacth o 
| Ogoniant Crilt yn y Sacrament Sancteiddiol 
' yma? Nid yw eich Einioes chwi ond dyrnfedd ; 
ac etto gwell a fydden 1 chwi ped fae yn fyrrach, 
"mag 1 chw!1 et dreulio mewn eſceuluſdra o Dduw. 
| Gweell a fyddeu 1 chwi ftarw, a bod ar goll yng- 
 offatwrizeth y Byd, nag angofio eich Prynnwr. 
'Rhowch heibio gan hynny eich holl fyſneſ- 
' Joedd bydol, a chymerwch boen 1 barotty eich 
. Hunain 1'r rizan ne1llduol yma o waſanacth Duw; 
{ ac nad ymablennmvch oddiwith yy Sacrament 
\ bendigedtg, W 


'<! hun: Ete a roddodd 1 mt & Gorph & hun. 


( 
| 


(25) 
Yr Tidewon a grocſhoeliafant yr Teſtu un- 
waith a'n dwylo; ond yr ydyci chwi yn 
ei grocſhoelio et ertlwanth, 1e, bub dycd trwy 
eich pechodau : Pwy ydych chwi gia bynuy 
ſydJ1 yn meiddio dytod at Griſt, hev I't o ddag- 
rau; pan fydds ef yn dytod attoch chwi mewn 
atonyd.l o wael ? 4 all tytyno ar G:rph 
archolledig Cr:{t, heb Enaid archolleJliz ? Neu 
edrych ar et Yſtlys wahaned'g et, heb galon wa- 
hanelig ? D-rchetwch eich calonnau trwy ftydd; 
ac yno pa beth bynnag yw eich gorthrymder 
a'ch gofidl, y mae 1 chwi rinwedd feddigin= 
iaethus 1'w gael ynGwaed Criſt. Y mae 1 chwt 
falleuint o'ch pechodau, a heddwch cydwydod 
wed ei ficcrhau 1'ch Enerdiau trwy y Sacrament 
bendizel's yma, megis Sel o Ras, a Gwyltl o 
Ogomant. 


biry. 


Nefſſewch gan hynny chwychwi Eneidiat 
cyſtul lie-lg at-y Bwrdd Sincteiduiol, a gwelwch 
Oen Dury yn marw tro:och, Fy ddangoſodd 
Crit y for 1. 1 ddyfod atto ef; m1 fydded yn 
flin gennych chw1i rodio atto. Na fyddwcty 
gyHym 1 erlid oferedd y byd; ac yn lieſa 
ynGwaſameth Duw z Na redwch ar ol tral 
ficrthion darfodedig y bywyd yma ; ond pryſlurd 
wch 1 ddyfol at Fwrdd Santteiddiol Crift., #4 

Ond pa ham yr ydych mor wrthwynebuf 
1 ddyfod at fwrdd yr Arglwydd ; ple y gellwct; 
yfed Gwin a Llaeth heb arian, ac heb briss. 
ple gellwch gael exch digom megis a mer 


bratd#? 


bY” 


£26) Ono birr. 


braſder, a bwrtta o'r Bara bywiol hwnnw; 
' yr hwn.pwy bynnag ai bwytti, fydd byw yn 
- dragyyydd. 
A angoftaſoch chw1i Orchymmyn Criſt ; 
Ganewch hyn er cof am danaf. Ai dyma gofio 
\eich anwyl Brynowr? I feddwl am dano 
unwaith yn y flwyddyn, neu md hwyrach 
. unwaith mewn {anth mhlynedd ? Om ddylech 
chw1i et gotio e&f cyn fynyched ac y caech ennyd 
ac achlyſſur? Pcd tae eich Iachawdwr heb 
(feddvwl am danoch chw1i, on.l pan teddyliech 
chwi am & Angeu a't ddioddefaint ef 5 Be mor 
Jruan fyddeu eich cytlwr? A ellwch chwi 
ddwl yn rhy fynych am & gariad ef ? Ydych 
:hwi yn ofnt bod yn rhy ercfyddol, ac yn rhy 
[zariadus a'r Jeſu yma? Ydych chwi yn ofni 
7 gwneft golwg o waed tywalltedig Criſt, x 
;hwi dvwallt allan ormod o Ddagrau, Gweddiau, 
\/ > lodforeddau 01 Gariad ef 2 Gan yityrio 
{nor {ynn, ac mor farwol yr ydych; angen- 
had a fyddeu 1 chwi ddyfod yn fynychol 1't 
| acrament, 1 eacl conorthwyo eich ſerch trwy 
rerthfawr VVaed Crift, Ydychchwi yn ofnt 
'Inewyddu eich Ediferrwch, eich fiydd, eich 
robaith, eich Cariad yn rhy fynych ? Pa myn- 
hed y deuwch 1'r Cymmun B:ndigedig yma, 
wy fydd eich Cydnabyddneth a'ch anwylt 
\rynnwr. Nid oes1 neb fwy o groelaw wrth 
Byrdd yma, nag ir ufudd a'r cyſtuddiedry ; 
"2 nid ocs neb yn cael et dderbyn a mwy 0 
\ifr, nar Thawd yu yr Yipryd, Ymbarot. 


we. oo Rn Td % # k 4 


fy nal i mewn a rhaff ty mhechod, fel ra allaf 


 Iwydd, megis y mae fy mhechodau 1 yn at 


Creddian. Fe. (29) 


towch chwithau eich hunain gan h47ny vn awr, 
a deuvwch at Fwrdd yr Arelwydd ; Ar Tad tra- 
eywyddol a dywed wrthych, Byddwch lawen, 
maddeuwyd 1 chi eich pechoday. 


Gneddi cn derbyn y Omcmun. 


Wrnfyded's Tcfn, yr wn a'th offymmaiſt 

dy hun trotch umvaith ar y groes, ac wyt 
yn dy eyinig dy hun 1 av'r akon yn y Cym- 
mun; na ad, yr wyt' yn attolwg 1 tt, 1m han» 
editerrch, wu 1'm harnelyngdod 1 wneuthyr 
trugareddau anteidrol hyn yn anfuddiol 1 my, 
Eithr cymhwyta fi trwy dy Ras 1 dderbyn 
cyflawn firwith o honyut. Y mae arna, O 
Arghwydd, dy cficu di'n ddirfawr ; ond yr 
wyt wedi fy Iefetheirio ag Fuogrwydd, a chwedt + 


{1ymmud tu ag attat ti; O gollwng f1 yn rhydd 
or rhavrym I wn ; a thynys ft modd y out » 
rzedeg ar dy ol di. Trugarha wrthif, O Grift, 
erigarla wrthif, canys y mae fy Enaid yn ym- 
ddimed yuot, ac yrghromlechydd dy archolhozy 
y Lydd ty noddfa, nes 1 ldiawgrwydd dy Dad 
tyned | eibio. O tydi yr bwn megis fy Arche 
Offterriad a abenthaif troſof, Eiriol hefyd trotofiy 
a dadlcu haeddiant dy ddioddefaint er fy mwyr 
1; acnazd, Ofy mbrynnwr, 1 bris dy waed t: 
fyned yn gwbl ofcr: Ond camiadha, O Arg ' 


1 f 


aw 7 , 


Gneddian, Ge. 


1'w maddey, oh y bo 1 mi garu llawer. Tydi, 
O wyntydedig I-tu, a fuolt farw 1m gwaredu 
3 0.4.1wrth bob anwiredd,, O na ad 1.1 fy - 
ngwerthu ty hun drachetn 1 weithredu drygion ; 
ond camadha 1 m1 _neflau attat y pryd wm a 
lawn fwriadau difigl a ditrifol o adnewyddiad 
 hollawl, a gal 1 nn dderbyn y cyfryw Ris a 
. Gallu od.liwithiti, fal y gallwyf yn ffyddlon 
i eu cwplhau hwynt : Y mae fy Enaid, O Ar- 
:; glwydd, yn gruddfan tan amryw bechodau 
| hen cynnefinol ( Tma traetha allan dy bechodau F 
i 2maf ) Acer cyhyd y gorweddwyf wrth lynn 
þ Betheſda, er mynyched y delwyf at dy twrdd, J 
C 
1 


: Etto om bydd yn wiw genniti eſtyn allan dy 
: feddiginiactius rinwedd, hwy a barhaant yn 
! waſtad heb eu 1achau, O tydi wynfydedig Byſ- 
[ your Eneidiau, 1acha ff, a chamadha fod 1 mij 
i felly dy gyftwrdd di yr awrhon, fel yr attalio 
\. pob un o'r diferlif fhaidd hyn yn Ebrwydd, ac 
ifel na bo'r clefydau hyn 1 farwolaeth, ond 1 
'\ogoMant dy drugaredd yn maddeu, ac 1 0gon- 
\2zant dy Ris yn glanhau creadur truan mor hal- 
logedig, O Griſt, gwrando fi, a chaniadha fod 
13 mi yr awrhon neſau attat a'r cyfryw Oftyng- 
'eiddrwydd, cyſtudd calon, cariad a duwioller, 
Fil y bo'n deilwng gennit ti ddyfod attaf, a phref- 
wwylio gyda fi, trwy dy gyfrannogi dy hun i mi, 
\ynghyd a h6ll haeddedigaethau dy ddioddefaint. 
Ac yn, O Arglwydd, na fydded 1r un o ach- - 
\wymon Satan neu 'nghydwybod fy hin, fy 
| nrawychu na'm cythrwbho, ond gan fod genmf 
\\eddwch gydz thydi, gad 1 mi gael _ 
ofy 


W- . aw 


LL G_— Y ww paſs 4 © be#, S 


Gneddiau &c. (29) 
hefyd ynof fy hun; fel y bo i'r Gwin bwn 
lonni, ac 1 Fara'r bywyd hwn nerthu fy nealon, 
am ewneuthyr yn abl 1 redeg ffordd dy orchym- 
mynion. Caniadha hyn, drugaros lachawdwr, er 
mwyn dy doſturi a'th ymyſcaroedd dy hun. Amen. 


Yn ebrnydd o flaen derbyn, dynednch, 


V*® wyf yn dyfod, Arglwydd Teſu, yr wyf" 
yn dyfod : O tynn ft attat dy bun, canvs yr 
wht yn fy ngharu 1, ac a ddarperaiſt fwrdd 1 mt 


yn Eiſteddfa cariad, 


O Sanctaidd Tetu, vr wyf' vn dy weled wedt 
dy yſtyn ar y groes, a'th freichiau ar led yn barod 
1 gofleidio, a derbyn 1'th fynwes holl ddynol riw. 

O fendigedig Teſu, gad i'r gwaed a redodd 
oth fendigedig galon, olchi fy Enaid oddiwrth 
pob pechod ac anwiredd, a phryunu 1 m1 dy 
nefol Ras a'th Fendith. 

Oen Duw, tydi a ddywedaiſt, mae yr hwn 
ſydd vn bwytta dy gnawd, ac yn yfed dy waed, 
a gaiff yo_e tragywyddol. p 

| Wele Waſanaethydd yr Arglwydd, bydded 2 
m! yn ol dy Air 

Arglwydd, nid wyf* deilwng i ti ddyfod dan 
fy nghronglwyd ; ond dywed y gair, Arglwydd, 
ath was a iacheir. 


Wrth dderbyn y Bara, dyzedach, 


Rwy dy Gorph creeſhoeliedig di gwared 
T oddiwrth gorph y farwolaeth hon, 


uedi 


-—— 


(30) Creddian, &c: 


Gmedi derbyn y Bara, dyweduch, 


ids fyddo Enw fy neraſufaf a'ri ben- 
Fed's Ilach2wdwr Ieiu, am roddi 1 mi. & 
werthfawr Gornh 1 fol yn ymborth 'm Enaid : 
Caniadha O Grift, am v veth a rod laift 3 mi && 
maddcuant fy mhechod 1, m1 bydd trwwe fo mn 1 
yn anchwaneorad o honynt. Ac vn awr O Dune, 
yn ufudd y cyflwrnaf 1 tt: fy naorvh a'm Enaid-: 
Cymmhwyſa di hwynt 1th waſaneth di; fel 
megjs.y rhaddais fy aelod m 1 bechnd ac aflendid ; 
felly v gallwyf o hrn alln radio mewn crE 
jawnder a ſancteiddrwydd oth flaen di, hell 
ddyddiau fy mywyd. Amen. 


Cn derbyn y Gmppan, dywedach, 


Jiol Techydwriaeth a gymecraf, ac ar Enve'r 
Argiwydd y galwaf. 

O bydded ith Waed ti buro fy ney.lwybed 
oddiwrth weithredoedd mcrwon 1 waſanaethu 
y Duw byw. : : : 

Arglwydd os mynm, tydi a ell fy nglan- 
ban 1. : 

O cyffwrdd a mi, a dywed, mynnaf, byd4 1an, 


Gnedi derbyn y Gnppan, dywedmch, 


MWohennwed ; Benliccdia frdilo Enw ein 
grafafaf Dduw: Bondith, Gozowmant, Mpnl- 
a2 i© Anthydedd, Card ic utudd-dod fydido 
17 


Gmeddian. & ec, (31 


ir hwn fydd yn Eifſtedd ar yr Orſcddfaingc, 
2c 17 Oen yn dragywydd, 

O Ddurr, tywallt i lawr dy Radau arnom 
ben-] mi, cyfarwydda ein cerddediad yn dy ffyrdd, cryt- 
1 af ha m yn dy ofn, cadarnha ni yn dy gariad, a dod 
ad: 1 m yn y diecdd ctiteddiacth dy blant. 


11 1 YR awrhon, Arglwydd, y gollyngi dy was 


TAL mewn tangneddyt yn 61 dy arr. 

ud ; Canys fy llygal a wellant dy Iechyd- 
fel] wraeth, 

mg Yr hon a barottoaiſt ger bron wyneb ye 
vf | Hholl bobl. 

o)l T fod vn oleuni 1 oleuo'r Cenhedloedd, ac y 


Ogoniant 1'th bobl Tract. : 
Gogoniant i'r Tad, ac ir Mab, ac it Yſ- 

pryd elan; 

Meeis yr oedd yn y dechrevu, y mae y 

7ri awrhon, ac a fydd yn waſt:ad yn ces octs 
oedd, Amen. 


od : 

hu Tma gan podi i ſynu, dynedzch, 

n- ft Alelujah ; Techydwriacth 1'n Duw nj; 
1r Ocn yn dragywydd. Amen, 

IN, 


DIWEDD. 


